


બુકર ટી. વોશિંગ્ટન શાળા માં ભણવા ચાહતા હતા. 
એક કાળા ગુલામ ના રૂપ માં અમેરિકા માં પેદા થવા 
ના કારણે બુકર બાળપણ માં સ્કૂલ ન જઈ શક્યા. 
એટલે એ પોતે વાંચતા શીખ્યા. 


અમેરિકા માં નાગરિક યુછઠ સમાપ્ત થવા પર જયારે 
ગુલામ આઝાદ ડરવામાં આવ્યા ત્યારે બુકર ને પણ 
આખરે સ્ક્લ જવાનો અને શિક્ષક બનવાનો મોકો 
મળ્યો. ત્યાર બાદ એ અલાબામા ના એક નાના 
ના ટસ્કોજી ગયા, જ્યાં તેઓ બાળકો ને ભણાવી 
શકે. 


ટસ્કોજી પહોંચવા પર એમણે જોયું કે સ્કૂલ ચલાવવા 
જે ઇમારત ઉપલબ્ધ હતી એની ઇત માં કાણું હતું 
અને ન બારીઓ હતી કે ન દરવાજા હતા! બુકર શું 
કરતા? ઉપાય એક જ હતો - પોતે એક સ્કૂલ ભવન 
બનાવવાનો. 


લેખ્કા સુઝાન સ્લેડ અને ચિંત્રકાર નિકોલ તેજેલ ની 
આ સચિત્ર વાર્તા અમેરિકા ના સૌથી મહાન 
શક્ષાવિદો માં થી એક ની જીવન ગાથા પ્રસ્તુત કરે 
છે, જેણે પોતાના હાથો થી એક-એક ઈંટ થી ચણીને 
સ્કૂલ ભવન ને ઉભું કર્યું. 





પુસ્તકો અને ઈંટો થી બનાવી 
બુકર ટી. વોશિંગ્ટને એક શાળા 





લેપ્પન : સુઝાન સ્લેડ 
ચિત્રાંકન : નિકોલ તેજેલ 








મારા ભાઈ કેડ માટે, સ્નેહ સાથે -એસ.એસ. 


પોલ માટે, મારા પર ભરોસો કરવા માટે સાભાર - એન.ટી. 











બુકર આખો ધ્વસ ભારે દિલ થી ભારે બોજ ઘસડતો કારણકે એ 
ગુલામ હતો. 














સિ મ ડી થશ નડ ડી જ્ય ડિ હી 
પુસ્તકો, એના માલિક ની બેટી માટે. જયારે એ ટેકરી ચઢો ને ત્યાં બનેલા 
સ્કૂલ ભવન માં પહોંચ્યો, એણે અંદર ઝાંકી ને જોયું. 

એને કાળા પાટિયા (બ્લેકબોડ) પર અજબ રેખાઓ દેખાઈ જે અક્ષર 
બનાવતી હતી. એણે અક્ષરો ના સમૂહ ને જોયા જેનાથી શબ્દો બને છે. 
અચાનક બુકર ને લાગ્યું કે એનું ભારે મન હલકું થઈ ગયું છે. એને સમજાયું કે 
એ અક્ષરો માં કંઈ ખાસ છે. એને એ શબ્દો માં કંઈક જાદુ છે એવું લાગ્યું. હવે 
ઝગમગી જ ગક ગી ાનીજિનીઝત મ. ગડી ડો 
પણ એનું આ સ્વપ્ન અસંભવ હતું. 





























જયારે બુકર નવ વર્ષ નો થયો ત્યારે અમેરિકા ની ગુલામી પ્રથા ની લડાઈ ખતમ 
થઈ ગઈ. અમેરિકા નું ગૃહયુઘ્ઠ સમાપ્ત થઈ ગયું હતું. બધા ગુલામ આઝાદ 
કરવામાં આવ્યા હતા. પણ બુકર ને આ આઝાદી નો અનુભવ નહોતો થઈ 
રહ્યો. એને હજી પણ મીઠા ની ખાણ માં કલાકો સુધી કામ ડરવું પડતું હતું 
જેનાથી એના પરિવાર નો નિર્વાહ થઈ શકે. એની આસ-પાસ ની બધી સ્ફલો 
ફક્ત ગોરા છાત્રો માટે હતી. 


એટલે બુકરે એની માં પાસે એના પોતાના એક પુસ્તક ની માંગણી કરી. અને 
જેમ બધી માતાઓ સાથે થાય છે, એક ચમત્કાર થયો. ખિસ્સા માં પૈસા ન 
હોવ। છતાં માં એ બુકર માટે એક જૂની વેબસ્ટર ની જોડણી ની ચોપડી નો 
જુગાડ કર્યો. બુકર એ આકારો ને ધ્યાન થી જોવા લાગ્યો જેને અક્ષર કહેવાય 
છે. એણે અક્ષરો ના એ સમૂહ ને શીખ્યા જેના થી શબ્દો બને છે. એણે ખૂબ 
લગન થી પોતાને વાંચતા શીખવાડયું. પણ એને માટે આ પર્યાપ્ત ન હતું, એને 
વધારે શીખવું હતું. 


. તયાં” 
ઇ- 
ન ક. 


ન-જૂજઈ ઝન 
ત. “૪૯૬૪૦૬ ક*#-જ##૬”૪૨૧ 





ત્યાર બાદ બુકર કોલસા ની ખાણ માં કામ કરવા લાગ્યો. આખો દિવસ 
કોલસા ના ભારે ઢગલા પાવડા થી ઉપાડતા એ એક જ વાત વિચારતો - 
સ્કૂલ. એક ધ્વિસ સવારે ખાણ માં ધીમે અવાજે વાત વહેવા લાગી - 
"કાળા છાત્રો માટે એક સ્કૂલ છે ... વર્જિનિયા માં ક્યાંક ...' 


બુકર ને એના કાનો પર વિશ્વાસ ન થયો. એક સ્કૂલ - એને માટે! 





પણ વર્જિનિયા પાંચ સો માઈલ દૂર હતું. રેલવે માં સફર કરવા માટે 
એની પાસે પૈસા ન હતા. પુસ્તકો માટે પણ પૈસા ન હતા. એટલે બુકર 
કામ કરતો રહ્યો, પૈસા બચાવતો રહ્યો, અને સ્ક્લ માં ભણવાના 
સ્વપ્ના જોતો રહ્યો. 





થોડા સમયમાં એણે વર્જિનિયા ની લાંબી સડર કરી - પગે ચાલતા અને 
સંભવ હોય ત્યારે લોકો પાસે એના વાહનો માં થોડે દૂર સાથે લઈ જવાની 
વિનંતી કરીને. આખરે સોળ વર્ષ ની ઉમરે એ પોતાની ચોપડી લઈ સફલ 
ગયો. એણે આગળ ત્રણ વર્ષા માં ભણવાનું પૂરું કર્યું અને પોતાના કસબા 
માં ત્યાંના કાળા બાળકો ને ભણાવવા પાછો ફર્યો. એ એવા બધા લોકો 
ની મધદ કરવા ચાહતો હતો જે એની જેમ ભણવા માટે બેતાબ હતા. 





થોડા સમય બાદ અલાબામા ના એક નાના ક્સબા ના લોકો એ બુકરને 
એમને ત્યાં આવી ને બાળકો ને ભણાવવાનું કહ્યું. બુકરે એના કપડાં-લત્તા, 
પુસ્તકો અને એની ધડિયાળ (જે એની સૌથી કિંમતી વસ્તુ હતી) સમેટ્યા 
અને ટસ્કીજી ની હરિયાળી ટેકરીઓ માં જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં એને ભણવા 
માટે આતુર છાત્રો તો ઘણા મળ્યા, પણ સ્કૂલ ચલાવવા માટે કોઈ ઇમારત 
નહોં! એ પૂરા કસબા માં ઘૂમ્યો અને આખરે એને એક જૂનું શેડ મળ્યું. એમાં 
ન બારીઓ હતી, ન દરવાજા હતા, અને ઇત માં મોટા બાકોરાં હતા. પણ 
આ એક્જ જગ્યા ઉપલબ્ધ હતી! 





ટૂંક સમય માં ટસ્કોજી ના આખા ક્સબા માં બુકર ની સ્કૂલ વિષે વાતો 
થવા લાગી. સફલ ના પહેલાજ ધ્વસે ડઝનો છાત્રો કતાર માં ઉભા 
હતા. એ નાની જગ્યા માં તેઓ સંકોચાઈ ને સમાઈ ગયા. દરેક સપ્તાહે 
સ્કૂલ માં ભીડ વધવા લાગી. જયારે વરસાદ આવતા, ત્યારે વારા-ફરતી 
છાત્રો બુકર ના માથા પર છત્રી પકડી ને ઉભા રહેતા, જેથી એ 
ભણાવવાનું ચાલુ રાખી શકે. 





બુકર જાણતા હતા કે એના છાત્રો ને એક ઇમારત ની સખત જરૂરત 
હતી. પોતાની એક સફલ ની જરૂરત હતી. એટલે બુકરે નિશ્ચય કર્યા કે 
એ એને પોતેજ બનાવશે - એક-એક ઈંટ જોડોને! 





શ. 
ય * 








શભ્# «” 
અક - નો 
કેલ ધક જ 


કજ 
ક 
ઈ. જન્ન".”“.#%._- પ્# જા પ દિકરા અ 


શ જક 
“રુ.૪“6# 5% _._ 


ન કે૪્ગકક પતાઈ”. હો “ટ. 
તી. હ... શતાાઇજ"તાટ. , #. 0"... ,"ન્ય., 





જુ મિ શ# ક#-#* ણૂ મ નક મિ 
નન, 2 5#- જ ણ ી ક” દ 
જ. ૦ હાણ ર ન ી દઇ (૧. શ... 
ક કત 2% * *સ્‍૪ુ ડિ ન જે ટી ર ન્વ દશન 
0% - - દ૬”£ર-.- ય# - તી. નન” જ.. ફિ # 
ક શિ ર ન ણ કિ 
પં... ણ 
જાકે. ર વ 





બુકરે પૈસા ઉધાર લીધા અને પાસે જ એક નકામા ખેતર ને ખરીદી 
લીધું. એની વીસ એકર જમીન ને સાફ કરો. 

પછી આવ્યું મુશ્કેલ કામ - ઇમારત માટે ઈંટો નો બંદોબસ્ત કરવાનો. 
ક્સબા માં કોઈ ઈંટ નો ભઠ્ઠી ન હતો. બુકરે નિર્ણય ક્યો કે ઈંટો એ પોતે 
બનાવશે. એણે પુસ્તકો માં અલગ-અલગ માટી વિષે વાંચ્યું. બીબા ની 
મદદ થી ઈંટો કેવી રીતે બનાવાય છે, એને ભઠ્ઠા માં કેવી રીતે પકાવાય 
છે. એમણે શીખ્યું કે ઈંટો ને ચણી ને મજબૂત ઊચી દીવાલો કેવી રીતે 


ઉભી કરાય છે. 


ટૂંક સમય માં બુકર અને એના છાત્રો 
ચીકણી માટી માટે જમીન ખોદવા 
લાગ્યા. એમણે કલાકો સુધી ખોદાઈ ડરી. 
ધ્વસો ના ધ્વિસો સુધી કરી. પણ ઈંટો 
માટે યોગ્ય ચીકણી માટી ન મળી. 








એમણે ખાડા ખોધા. ઓર મોટા ખાડા 
ખોધા. 





બુકર ના હાથી માં ફોલ્લા પડી ગયા. એમની કમર દુઃખવા લાગી. 
એ આખા માટી થી લેપાઇ ગયા, એન ઘૂંટણ માં માટી જામી ગઈ. 
પણ એ ખોદતાં ગયા, ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી અલાબામા ની સુંદર 
લાલ ચીકણી માટી એમને હાથ ન લાગી. 


પણ ચીકણી 
માટી ગાયબ 
હતી. 












બુકર અને એના છાત્રો એ ચીકણી માટી માં સાદી માટી અને ભુસુ 
ભેળવ્યા જેથી ઈંટ બનાવી શકાય. ઈંટો ને આકાર આપ્યો, એને 
સીધી, સમતળ બનાવી. આકાર આપ્યો, સમતળ બનાવી, વારે- 
વારે, લગાતાર. 

આ રીતે એમણે પચ્ચીસ હજાર ઈંટો બનાવી. 




















ત્યાર બાદ બુકરે એક વિશાળ ભઠ્ઠી બનાવ્યો. એને હજારો કાચી ઈંટો 
થી ભર્યા. બળતી જવાળા ને ત્યાં સુધી હવા નાંખી જ્યાં સુધી ભઠ્ઠી લાલ 
ન થઈ ગયો. ભીની ઈંટો છમ્મ અવાજ કરવા લાગી, પણ ત્યાં ભઠ્ઠી તૂટી 
ગયો. બધી ઈંટો બેકાર થઈ ગઈ. 


છાત્રો એ બીજી હજારો ઈંટો બનાવી. બુકરે બીજો ભઠ્ઠી તૈયાર કયૉ. 
પણ એ પણ તૂટી ગયો. છાત્રો થાકો ચુક્યા હતા. એ કામ બંધ કરી ઘેવા 
ચાહતા હતા. પણ બુકર હાર માનવા તૈયાર ન હતા. બીજા શિક્ષક આ 
થાકેલા સમૂહ ની મધ્દે આવ્યા. એમણે એડ ત્રીજો ભઠ્ઠી બનાવવામાં 
ધ્ધ કરી. પણ એક સપ્તાહ ચાલ્યા બાદ એ પણ નાકામ રહ્યો. 

નવો ભઠ્ઠી બનાવવાં માટે હવે પૈસા ન હતા. સાથી શિક્ષકો એ સલાહ 
આપી કે બુકર ઈંટો બનાવવા ની વાત ભૂલી જાય. સમય બરબાદ 
કરવાનું છોડી દેય. સમય! 








બુકર ને એની કિંમતી ઘડિયાળ યાદ આવી. એણે નિર્ણય કર્યો કે એ 
એને જ વેચી દેશે જેથી બીજા એક ભઠ્ઠા માટે પૈસા નો જુગાડ થઈ 
શકે. કિસ્મત થી આ ભઠ્ઠા એ સહી કામ કયું. આખરે બહુ સુંદર અને 
મજબૂત ઈંટો બની શકો. 


હવે બુકર સ્કૂલ ની ઇમારત બનાવવા તેયાર હતા. 


છાત્રો ની મધ્દ થી એક નવી જલભેધ ઇત તેયાર કરવામાં આવી. 
પછી બુકરે એક સરસ દરવાજો લગાવ્યો - જેને ખોલી ને સૌનું 
સ્વાગત કરી શકાય. 









તરન આ જ 


બ - ઇલા 






સિકાર "જુ કક ૧" 7 
#જજ્જ ._. 







#” ક તઆરળ-દ... જ સા. એણ 
"૪ લા 






ક્- 
ક કાઇ ૨ 





છાત્રો એ મોટી બાલદીઓ ભરી-ભરી ને ચણતર માં વપરાતો ગારો 





બનાવ્યો. બુકરે કડિયાકામ નું ઓજાર ઉઠાવ્યું અને ગારા ને સપાટ ર 
ફેલાવ્યું. એક પછી એક ઈંટ ને જમાવી. | જ 
જલ્દી ચાર મજબૂત દોવાલો ઉભી થવા લાગી. એમાં બારીઓ [જ 





બેસાડાઈ. હથોડીઓ ઠીકાવા લાગી. 








વધારે છાત્રો આવતા રહ્યા. બુકર વધારે ઓરડાઓ જોડતા ગયા. 


ચીકણી માટી માટે ખોદાઈ કરતા રહ્યા. ઈંટો બનાવત। ગયા. નવી ઇમારતો બનવા લાગી - એક ડાઇનિંગ હોલ, એક ધેવઘધર, 
એને ભઠ્ઠા માં પકાવતા ગયા. સૌની આંગળીઓ માં વધારે ફોલ્લા અને એક આવાસ જ્યાં છાત્રો રહો શકે. 


પડતા રહ્યા. બધાની થાકેલી પીઠમાં દુઃખાવો થતો રહ્યી. 





જડ 
હજ? 7, 


/ 107 ન્ડ છાત્રો એ ખુરસી, ટેબલ અને ખાટલા લાકડા ના રદ્દી સામાનમાં થી 
રાઇ ઉ છેક બનાવ્યા. કપડાં ની ગુણપાટ માં દેવદાર ના વૃક્ષ ના પાંદડા ભરી ને 

ન. મા ઝન 1 [બસ્તર બનાવ્યા. હવે બુકર ની સ્કૂલ એટલી મોટી હતી કે જે કોઈ 

દ ન ભણવા ચાહતું હોય એનો સમાવેશ થઈ શકે. એના મહેનતી છાત્રો 


આગળ જતા કુશળ શિક્ષક, વેપારી, નેતા, ઇત્યાદિ બન્યા. 


આ બધું એટલે થઈ શક્યું કારણકે બુકર ટી. વોશિંગ્ટને ઈંટ-ઈંટ 
જોડી ને એક અદભુત સકલ બનાવી હતી. 








સફળતા નો માપ-દંડ એ હોદ્દો નથી જ્યાં વ્યક્ત એના જીવન માં 
પહોંચે છે, પણ એ અંતરાયો પર કેવી રીતે સડળતા થી પ્રભુત્વ 
મેળવે છે, એ છે. 


બુકર ટી. વોશિંગ્ટન 








બુકર વિષે થોડું વધારે 


બચપણ માં બુકર વિચારતો હતો કે 
"સ્કૂલ જ દુનિયા ની સર્વશ્રેષ્ઠ જગ્યા હોય છે." 


1865 માં જયારે ગુલામી સમાપ્ત થઈ ત્યારે બુકર ના કસબા માં કાળા લોકો માટે કોઈ સ્કૂલ ન 
હતી. ધણા મહિના પછી એક વ્યક્તિ એ કસબામાં આવી અને એણે કાળા બાળકો માટે એક 
સ્કૂલ ની શરૂઆત કરી. એના સાવકા પિંતા ને આજીજી કરી ત્યારે બુકર ને એ શિક્ષક પાસે 
જવાની પરવાનગી મળી. પણ થોડા સમય માં સાવકા પિતા એ બુકર નું ભણવાનું બંધ કરાવી 
દોધું. એને કહેવામાં આવ્યું કે ખાણ માં કામ કરવાના કલાકો વધારવા પડશે જેનાથી પરિવાર 
નો ગુજારો થઈ શકે. એક ધ્િવિસ બુકરે કાળા છાત્રો માટે ખોલવામાં આવેલી હેમ્પટન નોર્મલ 
અને ઇન્ડસ ટ્રિઅલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વિષે સાંભળ્યું, જ્યાં કામ કરીને જે કમાણી થાય એનાથી સ્કૂલ 
ની કી ભરી શકાય. પણ આ સફલ 500 માઈલ દૂર હતી. બુકરે આ દૂરી પગે ચાલીને અને 
અજનબીઓ ના વાહન માં થોડે દૂર સાથે જવા માટે આજીજી કરીને પાર કરી. બુકર એક નાના 
ઝોલા માં થોડા કપડાં અને ખિસ્સા માં પચાસ સેન્ટ લઈને પહોંચ્યો હતો. એના રહેવાની જગ્યા 
અને ખાવા-પીવા ની ચુકવણી માટે એણે દરવાન ની નોકરી શોધી, અને સ્કૂલ ના પ્રિન્સીપાલે 
એક દાતા ની મદદ થી એની ફો ભરવાની વ્યવસ્થા કરી આપી. 


1875 માં સન્માન સાથે ભણવાનું પૂરું કરી ને બુકર શિક્ષક બન્યા. સૌથી પહેલા તો એણે 
વર્જિનિયા ના એના કસબા માવ્ડન માં કાળા છાત્રો ની એક સ્કૂલ માં ભણાવ્યું. પછી એ 
હેમ્પટન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાછ। ફર્યા અને આગળ બે વર્ષ ત્યાં શિક્ષણ આપ્યું. 1881 માં એ ટસ્કીજી, 
અલાબામા માં એક નવી સ્કૂલ શરુ કરવા ગયા. 4 જુલાઈ 1881 ના સફલ ખુલતા જ 30 છાત્રોએ 
દાખલો લઈ લીધો (જેમાં અડધા છોકરાઓ હતા અને અડધી છોકરીઓ હતી). એમના છાત્રો 
માં થોડા તો વયસ્ક શિક્ષકો પણ હતા જે આગળ શીખવા-જાણવા ચાહતા હતા. શરૂઆત માં 
બુકરે એક જર્જરિત ઝૂંપડા માં વર્ગખંડ ચલાવ્યો. 





થોડા સમય માં એક શિક્ષિકા મિસ ડેવિડસન એમની મધદ કરવા આવી ગઈ. પણ 
મહિના ના અંત સુધી માં એ નાની જગ્યા પચાસ છાત્રો થી ભરાઈ ચુકી હતી. બુકર 
સ્કૂલ માટે એક નવી ઇમારત બનાવવા માટે જમીન શોધવા લાગ્યા. એને પાસે જ 
એક બેકાર પડેલી વાડી મળી. એના એડ જુના મિત્ર પાસેથી પૈસા ઉધાર લઈ ને બુકરે 
પેશગી જમા કરાવી અને બાકીના પૈસા પછી ચૂકવવાનો વાયદો કર્યો. આ હજાર 
એકર ના ખેતર માં ચાર ઇમારતો હતી - કેબિન, રસોઈઘર, તબેલો અને મુર્ગીધર. 
બુકરે એ જ ઇમારતો માં કક્ષાઓ શરું કરી દીધી, પણ સાથે મજબૂત ઈંટો થી બનેલા 
સ્કૂલ ભવન નો નકશો પણ તૈયાર કર્યો. નવું ભવન બનાવવા માટે વધારે સામગ્રી 
ભેગી કરવા મિસ ડેવિડસને ધણા સમારોહો નું આયોજન કર્યું. 


બુકર ના છાત્રો ઈંટો બનાવવા અને એને ચણવા ના કમરતોડ કામ થી પરેશાન થઈ 
ગયા હતા. પણ શીખવા-શીખવાડવા નો બુકર નો ઉત્સાહ થાકેલા છાત્રો ને પ્રેરિત 
કરતો રહ્યો. જોકે બુકર એના છાત્રો ને ગણત, ભૂગોળ અને વ્યાકરણ જેવા કિતાબી 
વિષયો પણ ભણાવતા હતા, પણ એમનું માનવું હતું કે છાત્રો ને વ્યવસાયી કૌશલ 
પણ શીખવા જોઈએ જેથી તેઓ પોતાનું ગુજરાન કરી શકે. બુકરે સ્પષ્ટ કર્યું, "મારી 
યોજના એમને જૂની રીત થી કામ કરવાનું શીખવાડવાની નથી. હું ચાહું છું કે તેઓ 
એ શીખે કે એમના કામ માં પ્રાફતિક શક્તિઓ - હવા, પાણી, વરાળ, વીજળી અને 
અશ્ચબળ -પાસે થી કેવી રીતે મદદ લઈ શકાય." 


બુકર ત્યાર બાદ પ્રસિધ્ડ વક્તા બન્યા અને દેશભર માં યાત્રાઓ કરીને શિક્ષા સંબંધી 

એમના વિચારો ની આપ-લે કરી. પણ એ એની બનાવેલી સ્કૂલ - ટસ્કીજી નોર્મલ અને 
ઇન્ડસ્ટ્રીઅલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ - ને ક્યારેય ભૂલ્યા નહોં. 
1915 માં પોતાના મૃત્યુ સુધી તેઓ એને સુધારવા અને વિસ્તાર વધારવા માં મદદ 

કરતા રહ્યા. એ સમયે ટસ્કોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માં સો ઇમારતો અને પંદરસો છાત્રો હતા. 

બુકર ના કઠોર પરિશ્રમ અને સંકલ્પ શક્તિ થી બનેલી એ સ્ફલે દર વર્ષે હજારો 

જિધ્ગીઓને બદલી. એ સ્કૂલે જે એણે ઈંટ-ઈંટ જોડી ને બનાવી હતી. 


લેખિકા ની કલમ થી 


આ સાહિત્યિક કૃતિ નો ખ્યાલ મને વષા પહેલા ત્યારે આવ્યો જયારે હું 
બાળકો માટે એક બીજી ચોપડી ની રચના કરી રહી હતી - વોશિંગ્ટન ટી. 
બુકર : ટીચર, સ્પીકર, લીડર. એ દરમ્યાન સંશોધન કરતા મેં એમની 
આત્મકથા અપ ફ્રોમ સ્લેવરી વાંચી. મેં એમના જ શબ્દો માં એ જીવન 
ગાથા ને વાંચી જે હું ઘણા બાળ-પુસ્તકો માં વાંચી ચુકો હતી - દાસપ્રથા 
સમાપ્ત થયા પછી કેવી રીતે એમણે એમના શિક્ષણ નું સ્વપ્રું પૂરું ક્યું. પણ 
સાથે મને એમના જીવન ની એવી વાતો ની પણ ખબર પડી જેના વિષે 
ક્યાંય સાંભળ્યું-વાંચ્યું ન હતું. કેવી રીતે એમણે તનતોડ મહેનત થીએક 
સ્લ ઉભી કરી જેથી બીજા પણ સ્કૂલ જવાના એમના સ્વપ્ત પૂરા કરી 
શકે. 


ટસ્કીજી નોર્મલ એન્ડ ઇન્ડસટ્રીઅલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ના નિર્માણ દરમ્યાન 
એમણે અનેક પડકારો નો સામનો કયો. પણ એથી વિશેષ પડકારો 
આગળ ૩4 વષો સુધી એમની સામે આવતા રહ્યા, જયારે તેઓ સ્કૂલ નું 
નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા. દર મહિને જયારે પાછલા મહિના ના હિસાબ 
ચૂકવવાનો સમય નજીક આવતો, ત્યારે એ ઘણી રાતો એ વિચારી ને 
ગુજારતા કે ચુકવણી કેવી રીતે કરશે. જયારે શિયાળા માં ઠંડો પવન 
ફૂંકાતો, તેઓ અંગરખા ભેગા કરવા લાગી જતા જેથી છાત્રો ને થોડો 
ગરમાવો મળી શકે. જયારે એમના થાકેલા છાત્રો પાસે સૂવા માટે જગ્યા 
ન હોય ત્યારે એ કપડાં ની ગુણપાટ માં દેવદાર ના વૃક્ષ ના પાંદડા ભરી ને 
[બસ્તર બનાવતા. બુકર આ તમામ પડકારો છતાં ડગ્યા નહોં કારણકે 
એમને એમના છાત્રો ની પરવા હતી. એટલા માટે કે એ માનતા હતા કે એ 
બધા એ લાયક છે કે એમની પોતાની એક સ્કૂલ હોય. 





પરિચય 


સુઝાન સ્લેડ સો થી વધારે બાળ-પુસ્તકો ની પુરસ્કત લેખિકા છે, 
જેમાં ક્લાઈમ્બીન્ગ લિંકન્સ સ્ટેપ્સ પણ સામેલ છે. શોધ માં એની 
વિશેષ રુચિ છે અને એ એતિહાસિક વ્યક્તિઓ વિષે અત્યાર 
સુધી અજાણ વાતો ને લોકો સુધી પહોંચાડવા માં આનંદ લેય છે. 
આ પુસ્તક ની પ્રેરણા એને બુકર ટી. વોશિંગ્ટન ની આત્મકથા 
અપ ક્રોમ સ્લેવરી ના પુસ્તક થી થઈ જે બુકર ની શૌખવા।- 
શીખવાડવાની લાલસા ને દર્શાવે છે અને પોતાના હાથો થી ઈટ- 
ઈંટ થી ચણેલી સકલ બનાવવાની વાર્ત ને પ્રસ્‍તુત ડરે છે. 


[નિકોલ તેજેલ ઈન ધ ગાડન વિથ ડો. કાર્વર તથા ફસ્ટ પીઝ ટુ ધ 
ટેબલ ની પુરસ્કત ચિત્રકાર છે. એતિહાસિક રચનાઓ ને એના 
પેન્સિલ અને પાણી ના રંગો થી બનેલા ચિત્રો વડે જીવંત 
બનાવવા એને ગમે છે. 


જયારે ભણાવવા માટે ટસ્કોજી, 
અલાબામા પહોંચ્યા, ત્યારે એમને ઘણા આતુર છાત્રો તો મળ્યા, 
પણ સફલ ભવન નહોં! એટલે બુકર અને એના છાત્રો એ નક્કો 
કયુ કે તેઓ પોતે પોતાની સકલ બનાવશે - ઈંટ-થી-ઈંટ જોડી 

| 








લ્‌ 


ી 


